


ભાગ ૦ ૧૩૦ 


કચેરીસ જાઊંગા 

રાજકન્યા અને ચાર પ્રવાસીઓ 
સોનખાઇ અને રૂપખાઇ 

જૂકા પેટ ફૂટયા 

કેડ, કંદોરો અને કાછડી--અસે ત્રણુ જણા 
શિયાળ 

રૂંટિયો કહે હું રણુશરી 

ઊંટપગ સડે 

કાગે મારું મોતી લીધું 


૧ 
સ 
૩ 
ન્ન 
પ 
્ 
છઠ 
નડ 
હ 


[] મૂલ્ય ૩. ૭-૫૦ 





1 લેખક : ગિજુભાઇ બધેકા સજાવટ :આબિદ સુરતી ઉ પ્રકાશકનાં 
[] પ્રકાશક :આર. આર. શેઠની કંપની, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઇ ૪૦૦ ૦૦૨ તથા અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
[] પરિષ્કૃત દ્વિતીય આવૃત્તિ ૧૯૮૯ મુદ્રક : જયકર ઓફસેટ પ્રિન્ટર્સ શિવાકાશી - ૬૨૬૧૮૯ 


એક હતો ઉંદર. એક વાર તે ગામમાં જતી 
હતી, ત્યાં રસ્તા ઉપરથી તેને એક લૂગડાનો 
કટકો જડયી. આગળ ચાલ્યી ત્યાં એક દરજીની 
દુકાન આવી. દરજી સામે જેઈ તેણે કહ્યું -અરે 


એ દરજી! આ લુગડાની જરા ટોપી સીવી 
દેજે; સારી મજાની સીવજે હૉ ! 

દરજીએ કહ્યું -ઈ કોણુ છે વળી? 

ઉંદર ક્હે-એ તી હું ઉદર છુ; આ જરા 
ટોપી સીવી દે, ટીપી ! વાર કેમ લગાડે છે ? 
દરજી કહે - ચાલતો થા, ચાલતી, આ ગજ 
ઉપાડીને મારીશ ના, તી મરી જઈરા, મરી ! 
ઉંદર ક્હે-શું ખીલ્યી( આ ટીપી સીવી 
દે છે કે નહિ? કૈમ; નથી સીવી દેવી ? જેજે 
હાં, ટોપી સીવી નહિ દે તી... 


કચેરી જાઊંગા, સિપાઈકું બુલાણોંગા; 
ખડે માર દેણોંગા, તમાસા દેખૂંગા, 


દરજી ક્હે-શું ખીલ્યો, ઉંદરડા | ફરી બીલ 
જેઈ એ, ફરી ! 





ઉંદર કહે - 
કચેરીરમે જઊંગા, સિપાઈકેં બુલાઊંગા; 
ખડે માર દેઊંગા, તમાસા દેખૂંગા, 


દરજી તો એક્દમ ખી ગર્યી ને ખીલ્યો - 
ભાઈસા'બ ! કચેરીમાં જઈશો મા. લાવ તારું 
લૂગડુ; તને ઝટ ઝટ ઢોપી સીવી દઉં. 

ભાઈ ટીપી પહેરીને રીફમાં ને રીફ્માં ચાલ્યા. 
આગળ ગયા ત્યાં એક ભરત ભરતારની દકાન 
આવી. ભરત ભરતારની સામે જેઈ ને ઉંદર 
કહ્યું -- અરે એ ભરત ભરવાવાળા ! આ ઢીપીમાં 
જરા ભરત ભરી દેજે, 


ભરત ભરવાવાળાએ ઉદરની સામે જેયું અને % 


કુ કોણુ, ઈ ઉંદરડી છે કે ( ચાલતો થા, 
ચાલતી, અહીં કોણુ નવરો બેઠી છે ભરત 
ભરવા ? 

ઉંદર કહે - કેમ, ભરત ભરી દેવું છે કે નહિ ? 
ભરત ભરી દેવું જ પડશે. આ ઉંદરભાઈ ને 
ઓળખે છે? 

ભરતવાળી કહે - હવે ચાલ્યો જા. ચાલ્યી. 
આ સૌય મારીશ ના, તી મરી જઈરા, મરી ! 
ઉંદર કહે - એમ કે? ઠીક છે ત્યારે, તી તને 
ખખર્‌ પાડીશ. 

કચેરીર્મ જાઊંગા, સિપાઈડુ બુલાઊંગા; 

ખડે માર રેઊંગા, તમાસા દેખૂંગા. 
ભરતવાળી કહે - ભાઈસાબ ! કચેરીમાં જબર 
મા અને સિપાઈને ખીલાવીશ મા. લાવ તારી 
ટીપી; ઝટ ભરત ભરી ૬3. 

ફિદૂરભાઈ તી ટોપીને ભરત ભરાવી માથે 
ઓઢી રીકમાં ચાલ્યા. આગળ જતાં એક મૌતી- 


માવા કહ્યું - કે 


કેડર 8 સિ પા! નિ ખુલાઊંગાઃ 

ખડે માર રેઊંગા, તમાસા જ 
મીતીવાળી તી એક્દમ ડરી ગયી ને બીલ્યો- 
અરે ભાઈ! કચેરીમાં જશે! મા અને સિપાઈ ને 
બૌલાવશી મા. હમણાં જ ટોપીમાં મૌતી ભરી 
આપું છું. 

પછી ઉંટરભાઈ મીતી-ભરેલી ટોપી પહેરીને 
ચાલ્યા. રસ્તા ઉપર એક ડમરુ વેચવાવાળી ખેઠો 


હતી તેની પાસેથી ઉંદરે ડમર ન ન 
તેણે તુરત જ ડમર આપી દીધું. પછી ઉ 
ભાઈ માથે ટોપી ઓઢીને ડમરુ વગાડતા વગાડતા 
ડુમ ડુમ ડુમાક, ડુમ ડુમ ડુમાક; 

ડુમ ડુમ ડુમાક, ડુમ ડુમ ડુમાક. 

કરતા ચાલ્યા. રાજના મહેલ આગળ થઈ ને 
ઉંદ્રભાઈ જતા હતા ત્યાં તેણે રાજને જેયી. 
એડલે ઉંદરભાઈ ખીલ્યા - 

રાજા કરતાં મારી ટોપી સારી, સારી; 

રાજા કરતાં મારી ટોપી સારી, સારી. 

રાજ કહે - આ વળી કીણુ ર મારા કરતાં ઉંદરડા- 
ની ટોપી સારી કહે છે ? એલા લઈ લી એની 





ઉંદરભાઈ ડમરુ વગાડતાં વગાડતાં બીલ્યા - એટલે ઉંદર કહે - 


રાજન ભિખારી, મારી ટોપી લીધી; રજા મારાથી બીનો, મારી ટોપી દીધી; 
૨જા ભિખારી, મારી ટોપી લીધી, રાજા મારાથી બીનો, મારી ટોપી રીધી, 

ડુમ ડુમ ડુમાક, ડુમ ડુમ ડુમાક; ડુમ ડુમ ડુમાક, ડુમ ડુમ ડુમાક; 

ડુમ ડુમ ડુમાક, ડુમ ડુમ ડુમાક, ડુમ ડુમ ડુમાક, ડુમ ડુમ ડુમાક, 

રાજા કહે: હું કાંઈ ભિખારી નથી! આપી દો પછી ઉંદરભાઈ તો ડમરુ વગાડતા વગાઢતા 
એને એની ટોપી પાછી ! અને ઉપર પ્રષીણે બોલતા ખોલતા ચાલ્યા 


રાજાએ ઉંદરને ટીપી પાછી આપી દીધી ગયા9 





9/ 
કે 
ક 





એક હતી રાજ્કન્યા. કન્યા ધણી જ 
ોશિયોર અને ડાહી હતી. જેવી હોશિયાર 
અને ડાહી એવી જ બલી અને દ્યાળુ; 
ને એવી જ ભણેલીગણેલી. રાજ એને પૂછીને 
વાત કરે; રાણી એને પૂછીને પગ મૂકે. 
ગરીબગુરખાં તી રાજક્ન્યાને આશરે. રીગીદોગી 
તી કે' રાજક્ન્યાને પનારે. સાધુ-ખાવા તો 
કે' રાજક્ન્યાના સદાત્રતમાં. રાજથી ર5 
સુધી સૌને રાજકન્યા વહાલી; સો એતા બે 
ગુ કરે, સૌ ભગવાન પાસે 
. હે ભગવાન! રાજકન્યાને સાજ્તાજી 
ર અને સૌ વરસની કરજે! 

એક વાર એ ગામમાં ચાર પ્રવાસીઓ આવ 
પ્રવાસીઓ મીટા પંડિતી હતા. ચારે અધાોઓએ 
રાજ્કન્યાની હીશિયારીની વાત સાંભળી. મનમાં 
થયું... આવી રાજકન્યાને મળવું જેઈએ, ને 
તેની સાર્થે વાત કરવી જેઈ એ. 

ચારે જણા વિચાર કરવા ખેઠા - કેમ કરશું ? ? 
એક કહે - એના અન્નક્ષેત્રમાં ચાલી. ત્યાં એ 
મળરે ને ત્યાં વાત થશે. પહેલી જણ અન્ન- 
ક્ષેત્રમાં ગયી. સાધુખાવા સાથે સદાવ્રત લેવા 
ખેઠો ત્યાં તો રાજકુમારી નીકળી ને એની જ 
સામે જેઈ ને ખીલી - ભાઈ! તમે અહીં કેમ ? 
તમે કાંઈ સાધુખાવા નથી. તમે કોણુ છો ? 
પહેલી કહે -હું એક મુસાફર છું. 

રાજકન્યા કહે - ખીટી વાત. આ દનિયામાં 
ખ્‌ જ મુસાફર છે. તું ત્રીજે કોણુ ? 

પહેલી માણુસ પાછો ગયી. ખીન્ન ત્રણે જણાને 
વાત ફરી. ખધા અચંબો પામ્યા. 

બીજે કહે -હવે હું જઉં તી ખરી, મને શું 
કહે છે! બીજો જણુ અન્નક્ષેત્રમાં ગયી ને 


નીચુ' મૉં ઘાલી પાછી ગયી. 


ખાવાસાધુ ભેગી ખેઠો. 

રાજ્ક્ન્યા નીકળી ને પૂછ્યું - અરે ભાઈ! તું 
કરોણુ છે? તું કોઈ સાધુબાવો નથી. 

બીજાએ કહ્યું -હું તો એક ગરીબ માણુસ છું. 
રાજકન્યા ક્હે-આ દનિયામાં ખે જ જણુ 
ગરીબ છે. તું વળી ત્રીજે કોણુ ? મુસાફર કાંઈ 
ઉત્તર આપી શકર્યી તહિ ને પાછો ગયી. 
જર્ઘને બીજાઓને વાત કરી. ખધાએ ધણા ધણા 
વિચાર કર્યા પણુ ક'ઈ સૂઝ્યું નહિ. પાછી ત્રીજે 
જ્ણુ ઊપડચીો., અન્નક્ષેત્રમાં બેઠી હતો ત્યાં 


રાજડન્યા અને ચાર 
પ્રવાસીઓ 


રાજકન્યા નીકળી ને પૂછ્યું - ભલા ! તું અહીં 
કોણુર અહીં તો માત્ર બાવાસાધુ આવે છે. 
વળી તુ' ક્યાંથી? 

ત્રીજે કહે - હું એક નર છું. 

રાજ્કન્યા કહે-- ભાઈ. ! આ દુનિયામાં નર ખે 
જ જણા છે. તું ત્રીજે વળી ક્યાંથી ? 
મુસાફર વારમાં પડી ગર્યી. કંઈ જ ઉત્તર 
આપી શકયો નહિ. બીજ ઔની જેમ તે પણ 
પછી ઉતારે 





ઇન 
નૂ 


જ. 


ઝે નુ ડક હા 


દ 


૯૦૮૮૦૦૦૦) 








 રશે્‌જ 


આવી બધી વાત કરી. ચારે જણા માયું 


ખૅજવાળવા લાગ્યાં, ધણા વિચાર કર્યા ને 


પોથીઓ જેઈ વ#્યા, પણ્‌ કાંઈ સૂઝયું નહિ. 


છેવટે ચોથી જ્ણુ કહે - હવે હું પણુ જઈ આવું. 
ચીથો, અન્નક્ષેત્રમાં જઈ ને બેઠો. રાજકન્યાએ 
તેની જ સામે જેઈ ને પૂછ્યું - અરે, તું કોણુ 
છે? અહીં શુ' કામ છે? 

ચૌથો કહે -હું એક મૂર્ખ છું. 

રાજકન્યા કહે- આ દ૬ંનિયામાં માત્ર ખે જ 


મખ" છે. તું ત્રીજે કચાંથી? બિચારી ચોથો 


મુસાફર પણુ કાંઈ જવાબ આપી શકયો તહિ. 
તે પણુ ઉતારા ભણી ચાલી નીકળ્યો. 

ચારે જણાએ ઘણા વિચાર કર્યા. ઘણાં શાસ્ત્રો 
જેયાં પણુ કાંઈ જડ્યું નહિ. પછી તો ચારે 
રાજકન્યા પાસે ગયા ને એણે પૂછેલા સવાલીના 
જવાબો એની જ પાસેથી માગ્યા. રાજકન્યા 
જ્યાં ચારે પ્રવાસીઓ સાથે વાત કરતી બેઠી 
છે, ત્યાં રાજની પ્રધાન આવ્યી ને ચારે જણાને 
પકડયા. જ 

રાજકન્યા વિચારમાં પડી. તરત જ પીતે 
રાજમહેલમાં ગઈ ને રાજને કારણુ પૂછયું. 
કહે - પ્રધાન કહે છે કે એ લોકો 
જાસૂસી છે. પારકા રાજ્યમાંથી આવેલા છે. 
એમને મહેલમાં કેમ તેડાય? એમને મારે 
કાંસીએ દેવા પડશે. 
રાજકન્યાં ક્હે-ખહું સારું, 

પણ એમને મેં ચાર સવાલ પૂછેલા છે, ને 
એમને એ આવડયા નથી. મારે એના જવાબ 
દૈવાના છે. એ કામ થઈ રહે એટલો વખત 
છૂટ આપી. 

રાજા કહે -સવાલ? સવાલ શાનાર્ ક્યા 


એમાં શું! 


સવાલ ? 

રાજને રાજ્ક્ન્યાએ પોતાના ચારે સવાલો 
કહી સંભળાવ્યા. રાજ પણુ મૂંઝાઈ ગયી. 
પોતે પણુ ઘણી વિચાર કર્યાં પણુ જવાબ 
જડર્ષી નહિ. છેવટે રાજ કહે- ત્યારે હવે 
તું જ એના જવાબ આપ; 

રાજ્કન્યાએ રાજ્કચેરી ભરાવી. પેલા 
પ્રવાસીઓને પણુ ક્ચેરીમાં હાજર કરવામાં 
આવ્યા. તેમના હાથપગમાં ખેડીઓ હતીં 
ને ઊંધે માંએ ખેઠા હતા. 

રાજકન્યાએ મુસાફરીને પૂછેલા સવાલો સૌને 
પૂછ્યા. કોઈ જવાબ આપી ન શકયું. 
રાજક્ન્યા પછી પીતે જ જવાબ આપવા બેઠી. 
સૌ અચંખાથી જેઈ રહ્યા. 

રાજકન્યા કહે -આ જગતમાં બે જ મુસાફર * 
છે : એક સૂર્ય અને એક ચંદ્ર, ખધાએ હા ભણી. 
રાજ્કન્યા ક્હે-આ જગતમાં બે જ જણુ 
ગરીખ છે: એક ગાય અને એક સ્ત્રી. સૌએ વળી 
હા કહી. 

રાજકન્યા ક્હે-આ જગતમાં બે જણુ જ * 
ખરા નર છે : એક અજુ ન અને બીન શ્રીકૃષ્ણુ._ 
બધાએ કાન પકડયા. 

રાજકન્યા કહે -આ જગતમાં ખે જ મૂખ છે : 
એક રાગ્ન અને એક પ્રધાન. કેમ કે આ બિચારા 
પંડિતોને જસૂસ ક્હો તેઓ તેમને ફાંસીએ 
લટકાવે છે ! 

રાજ ખસિયાણો પડી ગયી પણ રાજક્ન્યાની 
હોશિયારી જેઈ રાજી થયી ને ચારે જણાને 


છોડી મૂકયા. પછી ચારે પંડિતી રાજકન્યાને 


પડ 


મહેલે ગયા ને ખૂબ ખૂખ વાર્તાલાપ કરીને 
પોતાના ઉતારે ગયા9 


1/15 4 દ પ હ 





એક્લાં ઝાડ ઉપર રહે. 
સેો।નબાઈ બિચારાં બહુ જ 
પા પણુ કરે શુ ઝડ 


ન ત્યાં? 

ઘણે વખતે સોનખાઈના 
ભાઇનાં લગ્ન કરવાની દિવસ 
આર્વ્યી. જન જેડી સૌન- 
બાઈનાં માખાપ ખીજે ગામ 
જવા નીકળ્યાં. રસ્તામાં જે 
ઝાડ ઉપર ર સોનબાઇ રહે રહેતાં 


પાળેલી મોં તેયી કૂતરી પણુ 
જનમાં સાથે જ હતી. 


મિયા રે ન. 
વિમા હ ક; 


સમાઈ વનમાં 


માબાપના મતમાં ચું કે 


સાદ. ખ્ધ એ પ ઝાડ 


ુ દ જ | 1 ' શ્ર 


ગયી. ગામમાં ફરવા 
લાગ્યો ને ખીલવા લાગ્યો - 


આ ખાટલા ઉપર, હમણાં 
સૌનીને લઈ આવું છું 
ખાટલો ઉપર્‌ હાળ્યો 


એક્લો શો પાથરચો હ હેતે. 
ર મ 2 


ર ભાઈને 


પરણાવીને ધેર આવ્યાં 








એક હતી જૂ. તે ગઈ ના'વા. પછી નદોમાં 
ના'તાં ના'તાં એનું પેટ ફૂટી ગયું; તેથી નદી 
લોહી લીહી થઈ ગઈ. ત્યાં એક કાગર્ડી પાણી 
પીવા આવ્યી. નદી લીહી લીહી થયેલી જેઈ ને 
છાગડી કહે - નદીબાઈ, નદીબાઈ ! તમે આમ 
લીહી લીહી કેમ છો? 

નદી ક્હે -% 

જૂકા પેટ ફૂંટચા, નદી લોહી લોહી; 

અને કાગડો કાણે, 

ત્યાં તો કાગડી કાણો થઈ ગયો. પછી ઊડતી 
ઊડતી કાગડી ખાવળ ઉપર જઈને બેઠો, 
ખાવળ કહે - કાગડાભાઈ, કાગડાભાઈ! તમે 
કાણા કેમ થયા? 

કાગડી કહે - 

જૂકા પેટ ફૂંટચા, નદી લોહી લોહી; 
કાગડી કાણો અને બાવળ વાંકો. 


જા્‌કા પેટ ફટયા 
હ 


ત્યાં તી ખાવળ વાંકી થઈ ગયો. થીડી વારે ખાવળભાઈ, બાવળભાઈ તમે વાંકા કૈમ ? 
એક સુતાર બાવળ કાપવા આવ્યો, સુતાર કહે - ખાવળ કહે - 

જુકા પેટ ફૂંટયા, નદી લોહી લોહી; 

કાગડો કાણે, ખાવળ વાંકો, 

અને સુતાર ડું ઠો. 

ત્યાં તી સુતાર દૂંઠા થઈ ગયો. પછી તો ટૂંઠો 
સુતાર એક વાણિયાની દુકાને લીઢ લેવા ગયી. 
વાણિયો કહે - અરે સુતારભાઈ, સુતારભાઈ ! 
તમે ટૂંઠા કેમ થયા ? 

સુતાર કહે - 

જીકા પેટ ફૂંટચા, નટી લોહી લોહી; 

કાગડો કાણો, બાવળ વાંકો; 

સુતાર ઠૂંઠો અને વાણિયો ખે'રશે. 

ત્યાં તો વાણિયો ખે'રી થઈ ગયો. ત્યાં 
વાણિયાની દુકાને એક ગીલી તેલ લેવા 
આવી. ગૌલી કહે - વાણિયા, વાણિયા ! બેરી 
કેમ થઈ ગયી ? 

_] વાણિયી કહે - 

જાકા પેટ ફૂંટચા, નદી લોહી લોહી; 

કાગડો કાણો, બાવળ વાંકો; 

સુતાર ડુંઠી, વાણિયો ખે'રો; 

અને ગોલી નાચતી. 

ત્યાં તો ગીલી નાચવા માંડી. પછી ગીલી 
નાચતી નાચતી ત્યાંથી રાણી પાસે ગઈ. રાણી 
કહે -ગૌલી, ગૌલી! તું નાચે છે કેમ? 
ગોલી કહે - 

જૂકા પેટ ફૂંટચા, નદી લોહી લોહી; 

કાગદી કાણો, ખાવળ વાંકો; 

સુતાર ટૂંઠી, વાણિયો ખે'રો; 

ગોલી નાચતી અને રાણી દાસી, 

પછી રાણી દાસી બની ગઇકટ્ 








એક હતો વાણિયો. તે એક વાર ગામ જ્તી 
હતી. રસ્તે તેને ચાર ચોર મળ્યો. દૂરથી ચાર 


-ચૌરને જેઈ ને વાણિયાભાઈ એ વિચાર ક્યો કે 





કંઈક યુક્તિ કરીને ચીરને” ઠગવા જેઈ એ, _ 


નહિતર આપણે છીએ એક્લા ને ચૌર છે ચાર; 
થપાટ મારીને જે લઈ જરી તો આપણાથી કાંઈ 
શ બલાશે નહિ... 

એટલામાં ચીર નજીક આવી પૂડાચ્યા. વાણિયી 
તો.ચૌરને જેઈ ને હેટ બેસી ગયી અને ખોલવા 


લાગ્યી - મારી સાથે બાર જણા છે... પણુ 
આવ્યા નહિ. હું તૉ વાટ જેઈને 








થોડી વાર બેસીને હુ તો જઇશ; એને મોટે 
ક 


ીજીઅમે ત્રણ જણા, 


કેડ, કંઠ્ઠારો 


ને કાઇ 





તે હું ક્યાં સુધી બેસી રહુ! 
ચૌરોએ વાણિયાને' ખોલતો સાંભળીને પૂછયું - 
અલ્યા, બાર જણુ તે કોણુ છે? 


જ્કેડ, કંશ્ેરો. ને કાછડી, અમે ત્રણ જણા; 
તૈલ, પળી ને તાંબડી, અમે છ જણા; 


ડૉગ, ડીસો ને લાકડી, અમે નવ જણા; 
શેઠ, વાણિયો ને હાટડી, અમે ખાર જણા. 
ચોરો તો આ સાંભળીને ઘા જ ખાઈ ગયા. 
તેઓએ માન્યું કે આ તો ખાર જણા છે, અને 
આપણે છીએ ચાર જણા એટલે ફૂાવશું નહિ. 
આમ વિચારી તેઓ ચાલ્યા ગયા ને યુક્તિબાજ 


વાણિયો ધરભેગી થઈ ગરયીક 






























એક હતું શિયાળ. લુચ્ચાનું સરદાર. રોજ એક 
કણુબીના ઝૂંપડામાં પેસે, હાંડલું ફોડે ને 
અંદરથી ભાત ખાઈ જય. કેમે ક્યુ * પકડાય 
નહિ, 

એક વાર ખેડૂત ખેતરે જ ન ગયી. દિવસ 
આખૌ ઝાડ પાછળ સંતાઈ રહ્યો. બપોર થયા 
એટલે શિયાળ આવ્યું. નળિયાં વરખોહયાં ને 
ઉપરથી અંદર ગયું; હાંડલું ફ્વોડયું ને ભાત 
ખાધા. ખેડૂત ક્હે-હં, આનાં જ કામાં છે. 
એક વાર પકડીને પાંશરું કરવા દે! 

જ્યાં શિયાળ ખહાર જવા જાય ત્યાં ફાંસો 
નાખી પકડયું ને ઝાડની ડાળે ઊંધે માથે 
લટકાવ્યું. શિયાળભાઈ તી ઊંધે માથે ઝૂલ્યા ! 
જતાં જતાં ખેડૂતે ઘરવાળીને કહ્યું -સાંભળ્યું 
જુ! આજે આ શિયાળને જ રાંધી ખાવું છે, 
હમણાં પાછી આવીને કાપું છું. 
શિયાળભાઈના તી હીશકોશ ઊડી ગયા. પણુ 
એણે વિચાર કર્યો - મરવાના તી છીએ જ. 
જેઈએ, કંઈ યુક્તિ કર્યે છુટાય તી. 


ખેડૂતની ધરવાળી ધાન ખાંડતી હતી. વારે 
વારે સાંબેલું લઈને તે થાકી જવા આવી 
હંતી. લાગ જેઈને શિયાળ કહે -ખા, ખા! 
તમે શીદ ને ખાંડી છો ! લ્યો ને હું જ તમને 
ખાંડી આપું! મને ખાંડતાં સારું આવડે છે 
ઘરવાળી ભીળવાઈ. એણે તી શિયાળને છૂ ટું કર્યું'. 
શિયાળભાઈ પણુ ઠાવકું મોઢું રાખીને ખાંડવા 
બેઠા. વિચાર કરતા હતા ... 
ને વંડી ઠેકી ભાગું ? ત્યાં ઘરવાળી કંઈક કામે 
ધરમાં ગઈ ને શિયાળભાઈ ભાગ્યા. પછી કાંઈ 
હાથ આવે ? એ તો ગયા તે ગયા. ઠેઠ જંગલમાં 
પોતાની બખોલમાં પહી'ચી ગયા ! 
ઘરવાળી તો રેવા લાગી - હાય, હાય ! હવે 
શું થશે? સીમમાંથી એ આવરી ને કહેર કે 
માર્રુ શિયાળ લાવ, તૌ હું શું કહીશ ? 
ઘરના એક ઉંદરે રડવું સાંભળ્યું, તે દરમાંથી 
બહાર આવ્યો ને બોલ્યો - ખા, બા! રડો છો 
શુ કામ? એ શિયાળને હું લઈ આવું, પછી 
છે કાંદા? 
ખાઈ ક્હે- બાપુ! તો તો તારી જ પાડ! 
તો તૌ તને રીજ દાણા ને એવું એવું 
ખ્વરાવીશ. 


ઉદર ક્હે-તો મારી પૂંછડીએ એક ટોપલી 
બાંધો ને મહીં ખાવાનું મૂકો. ઉંદરની પૂંછડીએ 
ખાઈએ એક ટોપલી ખાંધી ને અંદર ખાવાનું 
મૂક્યું. ઉદર તી સીમમાં ચાલ્યો. જંગલમાં 
ફરી ફરીને એણે શિયાળની બખોલ શોધી 
કાઢી. અ*દર શિયાળ પડયું હતું. 
શિયાળ તો ખહાર નીકળે જ નહિ. રખે ને 
ખેડત વાંસે આવે ને પકડીને મારે તો? પણુ 
ભાઈને પેટમાં ભ્રૂખ લાગેલી તે ગૂલૂડિયાં બોલે. 


૧૪ 


યારે લાગ મળે” 


ઉદર કહે - 


ત્યાં તો ઉંદરભાઈ ટોપલી લઈ ને ખખીલ પાસે 


' આવ્યા. ટોપલીમાં મનનું ખાવાનું. શિયાળભાઈ- 


ના મૉંમાં પાણી આવ્યાં. જરાક ખખૉલના 
માં આગળ આવીને જુએ તો ઉદરડો - ઓહો, 
આ તૌ ઉંદરડી છે! ચાલ, બહાર જાઉં ને 
ખાવાનું માગું. 

શિયાળ ડહે - ઉંદરભાઈઇ, ઉંદરભાઈ! 
ખાવાનું આપો ને? ભૂખ લાગી છે. 
ઉંદર કહે - એમ કાંઈ મળે? મારું એક કામ 
કર તો આપું. 

શિયાળ કહે - કહે જેઈએ? 

ઉંદર કહે - મારે એક ભારી ખડ જેઈ એ છે 
તે તારી પીઠ પર મૂકી ધર સુધી પહોંચાડ. 
શિયાળ કહે - ઠીક ત્યારે, એમ કરું. શિયાળની 
પીઠ ઉપર ખડતી ભારી ભરી ઉંદર ને શિયાળ 
ચાલી નીકળ્યા. મૌઢા આગળ ઉંદર ને વાંસે 
શિયાળ. આધઘેરાક જઈ ઉદરે ખે પથરા શોધ્યા 
ને બંને ઠબકારીને “ઠખ ઠખ' કરવા લાગ્યી. 
શિયાળ કહે-એ શું કરી છો, ઉંદરભાઈ? 
એ તો ઠબ ઠબ. એમ તી અમે _ 
કરીએ. થોડી વારમાં તો બે પથરાથી દેવતા * 
પડયો તે ઉદરે ખડમાં નાખ્યા, ત્યાં તો ખડ 
હડહડ કર્તું સળગ્યું. * 


જર્‌ા 


શિયાળ ક્હે-આશું રે(આશુંરે 

ઉંદર ક્હે-એ તો હડહડ. એ તો એમ જ 
હોય. એમ તો અમે કરીએ, ખડ ખળ્યું ને સાથે 
શિયાળનો વાંસો પણ ખળ્યો. શિયાળ તી 
રાડો પાડતું પાડતું બખીલમાં પેસી ગયું. 
બીજે દિવસ થયી ને ઉંદર વૈદ બતીને ચાલ્યો. 
ખખીલ પાસે આવીને કહે - 


દાંત દુખતો મટાડું, 

વા વાતો મટાડું, 

દાઝ પડેલી મટાડું, 

સાંભળીને શિયાળ ખહાર આવ્યું, કહે - ભાઈ! 
દવા આપશી કે? 

ઉંદર કહે - શાની આપું ? 

શિયાળ કહે -દાઝયાની; બળ્યાની. 

ઉંદર કહે - લયી આ લેપ; લગાડી. એમ કહી 


ઉંદરભાઈ એ શિયાળને મરચાંતો પિડી આપ્યી. 


શિયાળભાઈએ મરચાં તી લગાડયાં પણુ પછી 


થયું કે હવે કયાં જઈશ ? શિયાળ ક્હે- આ 


શુંરે?આશુંરે? 

ઉંદર ક્હે-એ તો કાળી લાય રે; એતો કાળી 
લાય રે! 

શિયાળ તો ખળતું ખળતું અંદર ગયું. પછી 
ઇડે - હવે આ ખખોલમાં તી રહેવું જ સહિ. 
ત્યાંથી ભાગીને શિયાળ તી ૬રિયાક્તિરે ગયું; 
ઉંદર ગયો પાછળ પાછળ. શિયાળ મખ્યું ભૂખ્યું 


ટળવળતું હતું. 

ઉંદરભાઈ લાકડું કોરવા લાગ્યા. શિયાળ ક્હે- 
અરે ઉંદરભાઈ! કાંઈ ખાવાનું ખતાવશી ? 
ઉંદર કહે - સામે તીરે જઈએ તી મળે. આ 
ડું એટલા માટે વહાણુ કરું છું. 

શિયાળ કહે - ચાલ ને ભાઈ! મનેય શિખ-% 
વાડ ને! 
ઉંદર કહે -બતાવ પેલા ખડનું. શિયાળે ખડનું 
વહાણ ક્યુ” ને ઉંદરે લાકડાનું કર્યું'. બંને 
દરિયામાં ચાલ્યા. થોડેક ગયા ત્યાં તી ખડનું 
વહાણુ ડૂખ્યું ને શિયાળભાઈ પાણી પીવા 
લાગ્યા. ઉંદરભાઈ તો તરતા જય ને ડીલતા 
જય. ર 

એટલામાં તો શિયાળ અધમૂઉં થઈ ગયુ. 
ઉદરભાઈ એ ગળામાં દોરી નાખી પકડી લીધું 
ને ઢસડીને ધેર આણ્યું. પછી ખેડૂતને ધેર જઈ 
ધણિયાણીને કહે -લ્યી, આ શિયાળ, હવે 
રોશો નહિ 





એક હતી કણુબણુ. એને એક દિવસ લાડવા 
ખાવાનું મન થયું. એણે તો લાડવા કર્યા. ત્યાં તી 
કણુબી ખેતરથી આવ્યી ને કહે - ઠીક, ચાલ 
મને શિરાવવા દે. ક્ણુબણે તી પટેલને અડદની 
દાળ ને જવારનો રૈટલી શિરામણુમાં આપ્યાં. 
પટેલ ક્હે- આ લાડવા તો. લાવ! એ કોના 
સારુ મૂક્યા છે? 

કણુખણુ કહે - એ તી રેંવ્યાને નિવેદ કર્યા છે. 


રૈટ્યો કહે હું રણેશરી, ત્રાક કહે હું પર્મેશરી; 
ત્રાગડા નાખું ગણી ગણી, ન જમે એક ધરનો ધણી, 
એમ ક્હોને ક્ણુબણે તો પીતે એક્લીએ બધા 
લાડવા ખાધા. કણુબી કહે ... આ કણુબણે તો 
ભારે કરી ! ઠીક છે; આપણે પણુ કરી બતાવીએ. 


બીજે દિવિસે કણુબી ક્હે--આજે મારે હળને 


નિવેદ કરવા છે. ક્ણુબીએ પણુ મજાના લાડવા 


બનાવ્યા. ક્ણુખણુને એમ કે એ મને તો 
આપશે જ ના? એણે તી ઘરમાં પૌતાને 
માટે બીજું કાંઈ રાંધ્યું તહિ, 

પછી કણુબી ખાવા બેઠી. ત્યાં કણુબણુ કહે - 
મનેય પીરસો ને? 

કણુબી ક્હે-લે આધી રહે, આધી. પાસે 
આવીશ તૌ મારા હળદેવને નિવેદ નહિ પહોંચે. 
હેળ કહે હુ હુળેશરી, ધોસરું કહે હું પરમેશરી; 
નેણુ જેતરું ને નાડી, ન જમે છોકરાની માડી, 
એમ કહીને કણુબી એક્લો લાડવા જમી ગયી 
ને કણુબણ ઠઠી રહી9 





કી આપ્યો. 
પગ ન ગયો. 


ખાવા ગયી. કહે - કેમ ભાઈ! | તમારો 
કેમ સડી ગયો ? શું થયું છે ? કાલે તી 
તમારી પગ સાજેસારો હતો. 
હે - કીડીખાઈનો શાપ લાગ્યી છે. 
ઊંટ પગ જાની જ ક ક 


[મારાં હ લાંછમ પાંદડાં આમ આમ છલતાં 
હતાં પ આ ઘડીકમાં તે શું થઈ ગયું ? બધાંય 
દડા શાર્થ ખરી ગયાં ? 


ઊંટપગ સડે, પીપળપાન ખરે, 
ને નપંખા હોલા, 
ત્યાં તી હલો 5 


હલા ર તે જેઈ જા તો રમ ક 
તેક ડેન - અરે હોલાભાઈ ! આ તમને શું 





થયું ( ઘડીક પહેલાં તો બેય પાંખે ઊડતા 
ઊડતા પાણી પીવા આવ્યા હતા, ને હવે તો 
એકેય પાંખ નથી ? 

હીલી ક્હે -- જણુતી નથી, બહેન ? ? કરીડીખાઈ- 
નો શાપ લાગ્યો છે. 

ઊંટપગ સડે, પીષળપાન ખરે, 

નપંખા હોલા ને નપાણી નટી, 

ત્યાં તો મોઢી બધી નદી સુકાઈ ગઈ 

ઘડીક થઈ ત્યાં એક શિયાળ પાણી પીવા 
આવ્યું. નદીમાં તી કાંકરા ઊડતા હતા. ખાલી- 
ખમ નદી જેઈને શિયાળે કહ્યું - તદીબાઈ 
નદીબાઈ! કાલે તો રૂપાળાં બે કાંઠામાં વહ્યા 
જતાં હતાં ને આજે આમ કોશાંધાકીર કેમ 
થઈ ગયાં ( એકદમ તમને રું થયું ? 

નદી કહે - મ. : | કીડીબાઈની શાપ લાગ્યે। છે. 
ઊંટપગ સડે, પીપળપાન ખરે, 

નપંખા હોલો; નપાણી નરી, 

કિ ખાંડા શિયાળ, 

ત્યાં તી શિયાળ બાંડું થઈ ગયું, એનું પૂંછડ 
ખરીને નીચે પડયું. 





ત્યાંથી શિયાળ વનમાં ચાલ્યું. રસ્તામાં તેને 
એક ગોવાળિયી મહયી. ગોવાળ ક્હે - શિયાળ, 
શિયાળ ! તું ખાંડું કેમ તારી પૂંછડી કયાં 
ગઈ? 

શિયાળ ક્હે-એ તી કીડીબાઈની શાપ 
લાગ્યી છે. 


ઊંઠપગ સડૅ, પીપળપાન ખરે, 


નપંખા હોલા, નપાણી નદી, 

ખાંડા શિયાળ ને બે'રશિયા ગોવાળ, 

ત્યાં તી ગૌવાળ ખબે?રી થઈ ગયી. ગીવાળ તી 
ગાર્યી ચારતી ચારતી સીમ ભણી ચાલ્યી. ત્યાં 
તેને એક ભથવારી મળી. ભથવારીએ ગૌવાળને 
ગામની રસ્તો પૂછયો. પણુ સાંભળે કોણુ ? 
ભથવારી તી ગૌવાળની પાસે ગઈ ને તાણીને 
ખીલી - અરે ભાઈ! તમે ખે'રા કે દિવસ થયા ? 
આજ તો કાંઈ સાંભળતા જ નથી ! 

ગોવાળ કહે - તને કયાં ખખર છે ? કીડીબાઇની 
શાપ લાગ્યી છે. 

ઉંટપગ સડે, પીપળપાન ખરે, 

નપંખા હોલા, નપાણી નદી, 





ખાંડા શિયાળ, ખે'રિયા ગોવાળ, નીકળી. ડાયરામાંથી એક જણે પૂછ્યું. એ 
ને ધૈણુતી ભથવારી. પાણિયારી, પાણિયારી ! કેમ કાંઈ ગાંડી થઈ 
ત્યાં તો ભથવારી ધુણુવા લાગી -ધુ...ધુ... ગઈ છે? ખકતી બપ્તી કૈમ ચાલી જય છે? 
ધૂ...ધૂ...ધૂ...ધૂ ! એ તો ધૃણુતી ધૃણુતી ગામને પાણિયારી કહે - ભાઈ ! ગાંડી તી કાંઈ નથી. 
પાદર આવી. ત્યાં એને એક પાણિયારી મળી. આ તો કીડીબાઈનો શાપ લાગ્યો છે. 
ભથવારીને ધૃણુતી જેઈ પાણિયારી કહે - અરે ઊંટપગ સડૅ, પીપળપાન પરે, 

 બહેત ! આ તે તને શું થયું છે? સીમમાં કાંઈ નપંખા હોલા, નપાણી નદી, 


ઝોડખોડ તી નથી વળગ્યું ના? ખાંડા શિયાળ, બે?રિયા ગોવાળ, 
ભથવારી કહે - ઝીડ કાંઈ નથી વળગ્યું પણુ ધૃણુતી ભથવારી, બકતી પાણિયારી, 
કીડીબાઈનોૉ શાપ છે. ને નમૃછિયો ડાયરો. 
ઊંઠપગ સડે, પીપળપાન ખરે, ત્યાં તો ડાયરાના બધા માણુસો નમૂ[છિયા થઈ 
નપંખા હોલા, નપાણી નરી, ગયા ને રાગ કાઢીને ગાવા ને નાચવા લાગ્યા. 


ઊંટપગ સડૅ, પીષળપાન ખરે, 
નપંખા હોલા, નપાણી નદી, 
ખોડા શિયાળ, બે'શિયા ગોવાળ, 


ખાંડા શિયાળ, બે'રિયા ગૌવાળ, 
ધૃણુતી ભથવારી ને ખકતી પાણિયારી, 


ત્યાંતો પાણિયારી ખકવા લાગી. ધૃણુતી ભથવારી, ખકતી પાણિયારી, 
બકતી બક્તી પાણિયારી ગામના ચૌરા પાસેથી ને નમૂછિયો ડાયરો9 





૨૧ સિય 
ભજે હં 


જ 







4. 
#**-# 
૪. 


ર્ર 











હ 





ડક 


તા 
જ 


ગ) 
ડે 
મે 




















ણ 





એક હતો કાગડી અને એક હતી કાબર. 
કાગડો અ કાબર બંને લી મડાના ઝાડ નીચે 


કાગડી ક દેખાડી જેઈએ? 
પછી કાબર પ દેખાડવા ગઈ ત્યાં કાગડી 





ઉંદર કહે - ક દ લૂ [ડાં કાપતો કાબર, કહે સો. બિલ્લી મારે નહિ, 


નથી.  બખિલ્લી ઉંદર ખાય નહિ, 
પછી મ ગ્યાં જી પાશે. મર _ ઉંદરરાણીનાં લૂ લૂગડાં કાપે નહિ, 
_કહે-બિલ્લીખાઈબિલ્લીબાઈ! ઉંદરખાઆ નેણ? શાણી રાતથી 1 રિસાય નહિ, 
ખિલ્લી હે -- હ હું શીદ ને ખાઉં? જાજો સુતાર ડે નહિ, 


કાબર કહે - ઉંદર રાણીનાં રકમ) 5 સુતાર લીમડો કાપે નહિ, 


રાણી રજાથી રિસાય નહિ, લીમડી કાગ ઉડાડૅ નહિ, * 
જ ૨ાન્ન સુતાર ટ્ંટે નહિ, જ કાગે મારું. મોતી લીધું, 
સુતાર લીમડો કાપે નહિ, માગું છું પણુ આપે નહિ, 
લીમડી કાગ ઉડાડૅ નહિ, ધોકો મ -હું તી કાંઈ કુતતાને મારતો નથી. 
કાગે મારું મોતી લીધું, «યથી કાબર ગઈ અગ પાસે. જઈને 
માગું છું પણુ આપે નહિ, કંહે- આગ, આગ! ધોકો બાળ ને? 
આગ કહે-હું શીદ ને બાળું 
કાબર ક્હે- ધોકો કુત્તાને મારે નહિ, 
કુત્તો બિલ્લી મારે નહિ, 
ખિલ્લી ઉંદર ખાય નહિ, 
ઉંદર્‌ રાણીનાં લૂગડાં કાપે નહિ, 


બિલ્લી કહે - હં તી કાંઈ ઉંદરને ખાતી નથી. 
પછી કાબર ગઈ કુત્તા પાસે. કાબર ક્હે - 
કુત્તા, કુત્તા ! બિલ્લીને માર. 

કુત્તી કહે -હું શીદ ને મારું ? 


છાખર કહે- બિલ્લી ઉંદર ખાય નહિ, રાણી રાજાથી રિસાય નહિ, 
ઉંદર રાણીનાં લૂગડાં કાપે નહિ, રાજા સુતાર દંડે નહિ, 
શાણી ૨1જાથી રિસાય નહિ, ' સુતાર લીમડી કાપે નહિ, 
રજ સુતાર દંડે નહિ, * લીમડી કાગ ઉડાડૅ નહિ, 
સુતાર લીમડો કાપે નહિ, કાગે મારું મોતી લીધું, 
લીમડો કાગ ઉડાડે નહિ, _સાગું છું પણુ આપે નહિ. 


કાગે મારું મોતી લીધું, 

માગું છું પણુ આપે નહિ. 
કુત્તી ક્હે-હું તો કાંઈ, બિલ્લીને મારતી 
નથી. 


આગ કહે- હું કાંઈ ધોકાને ખાળતી નથી. 
ક્રાબર તૌ ત્યાંથી ચાલી દરિયા પાસે. જઈ ને 
દરિયાને કહે - દરિયા, દરિયા! આગ ઓલવ ને? 
દરિયો ક્હે- હું શીદ ને ઓલવું ? 


ક કક ક પ ન કાબર ક્હે- આગ ધોકો ખાળે નહિ, 
કાબર કહે - ધીકા, ધીકા ! કુત્તાને માર ને?  ધ્વોકો ડકુત્તાને મારે નહિ, 
ધોકો ક્હે-હું શીદ ને મારું? ન કુત્તો બિલ્લી મારે નહિ, 
ર૧ ર 















બિલ્લી ઉંદર ખાય નહિ, 
ઉંદર રાણીનાં લૂગડાં કાપે નહિ, 
રાણી રાજાથી રિસાય નહિ, 
રાજા સુતાર દંડે નહિ, 
સુતાર લીમડી કાપે નહિ, 
લીમડો કાગ ઉડાડે નહિ, 
કાગે મારં મોતી લીધું, 
માગું છું પણુ આપે નહિ, 
દરિયો કહે - હ તી કંઈ આગ ઔલવતી નથી. 
પછી કાખર ગઈ હાથી પાસે. હાથીનૅ જઈને 














કહે - હાથી, હાથી ! દરિયો ઢંઢોળ. 

હાથી કહે હું શીદ ને ઢંઢોળું ? 

કાબર કહે- દશિયો આગ ઓલવે નહિ, 
આગ ધોકો ખાળે નહિ, 
ધોકો કુત્તાને મારે નહિ, 
ગુત્તો બિલ્લી મારે નહિ, 
ખિલ્લી ઉંદર ખાય નહિ, 
ઉંદર રાણીનાં લૂગડાં કાપે નહિ, 
રાણી રાનનથી રિસાય નહિ, ર 
રાજા સુતાર ટદંડે નહિ, 


સુતાર લીમડી કાપે નહિ, 
લીમડો કાગ ઉડાડે નહિ, 
કાગે મારું મોતી લીધું, 
માગું છું પણુ આપે નહિ. 
હાથી કહે - હું તો કાંઈ દરિયો હહઢોળતી નથી. 
છેવટે કાબર ખિચારી મચ્છર પાસે ગઈ. જઈ ને 
મચ્છરને કહે - ભાઈ મચ્છર ! હાથીના કાનમાં 
પેસીશ ! 
મચ્છર ક્હે-હું તો તેયાર જ છું! 
આમ કહી મચ્છર તી ગણુગણુ કરતો જ્યાં 
હાથીના કાનમાં પેસવા ગયી એટલે હાથી કહે - 


મારા કાનમાં કોઈ પેસશી નહિ, હું દરિયો 
હંઢોળું. 

એટલે દરિયી કહે - મને કોઈ ઢંઢોળશી તહિ, 
હું આગ આવું. 

આગ કહે- મને કોઈ ઔલવશી નહિ, હું 
ધીકો ખાળું. 


ધોકો કહે - મને કોઈ બાળશો નહિ, હું કુત્તાને 
મારું. 





કુત્તા ક્હે- મને કોઈ મારશી નહિ, હું 
બિલ્લી કાટું. 

બિલ્લી કહે- મને કીઈ કાટશો નહિ, હું 
ઉંદરને ખાઉં. 

ઉંદર કહે - મને કીઈ ખાશો નહિ, હું રાણીનાં 
લૂગડાં કાપું. 

રાણી કહે - મારાં લૂગડાં કોઈ કાપશી નહિ, 
હું રાજાથી રિસાઉ. 

રાજ કહે- મારાથી કોઈ રિસાશી નહિ, હું 
સુતાર દંડું. 

સુતાર ક્હે- મને કોઈ દંડશી નહિ, હું 
લીમડી કાપું. 

લીમડો કહે- મને કીઈ કાપશી નહિ, હું 
કાગ ઉડાડું. * 

એમ કહી લીમડી એવી તો હલ્યી કે કાગડો 
જો કો? કરતી ઊડયી. 4 
છાગડો જેવો જો કૉ કરતો ઊડયી કે તેના 
મૌઢામાંથી મોતી પડી ગયું અને કાબરખાઇ 
તે લઈને ઊડી ગયાં9 





આ નાનકડા પુસ્તકમાં જે બાળવાર્તાઓ 
આપેલી છે તેમાં કળા છુપાયેલી છે, તાત્ત્વિક 
બોધ અદશ્ય રૂપે વસે છે, જનસ્વભાવનું 
મૂક વર્ણન છે ને મુગ્ધ બાળકોને આશુતોષ 
આહ્લાદ ઓતપ્રોત છે; તેથી જ શિક્ષકને 
તે ઉત્તમ મદદગાર છે. અનુભવી અને 
ઉત્સાહી શિક્મકોને એટલી જ પ્રાર્થના છે 
કે આ વાર્તાઓ સુધારવા પ્રયત્ન કરશો 
નહિ. આ વાર્તાઓનું ધ્યાન કરો, ધ્યાનથી 
તદાકાર થાઓ અને પછી જે તમને 
સફરે તે બાળકો પાસે મૂક્જો. આ વાર્તાઓ 
શાસ્રનો સંયમ પાળતી નથી, પણ તેની 
અંદર એક સ્વાભાવિક સંયમ હોય છે. 
પાપીને ધિક્કાર્યા વગર પાપપુણ્યનો ભેદ 
બતાવે છે, અને સમાજસેવાના ઉચ્ચ 
આદર્શનો ખ્યાલ આપતાં વિશ્વવ્યાપી 
પ્રેમ ઉત્પન્ન કરે છે. આ વાર્તાઓ યાત્રા- 
ળુઓની માફક દેશાંતરમાં ફરે છે, અને 
જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં પ્રેમધર્મ સ્થાપિત 
કરે છે. 
કાકા કાલેલકર 


લ્યો આ બાળવાર્તાઓ. તમે તે બાળકોને 
ક્હી સંભળાવજો. બાળકો હૉંશે હૉંશે 
વારવાર તે સાંભળશે. જોજો, વાર્તાઓ 
સુંદર રીતે કહેજો; વાર્તા ક્હેવાની ઢબે 
કહેજો; લહેકાથી ક્હેજો; રસથી કહેજો. 
કોઈ કોઈ વાર વાર્તાએ। વાંચી પણ સંભ-- 
ળાવજો. જેવડાં બાળકો હોય એવી વાર્તા 
પસંદ કરજો. ભાઈ ! એક વાત ના કરતા. 
વાર્તાઓ બાળકોને ગોખાવશો નહિ; તેમની 
પાસેથી ક્ઢાવશો નહિ; પરીક્ષાને માટે 
તેમને તે ભણાવશે! નહિ. 

તમે જાતે જ અનુભવજોે કે વાર્તાઓ કેવી 
જાદુઈ લાકડી છે. તમારે બાળકો સાથે 
પ્રેમ બાંધવો હોય તો વાર્તાથી પગ માંડજો. 
તમારે બાળકોની અભિમુખતા સાધવી 
હોય તો વાર્તા પણ એક સાધન છે. મોટા 
પંડિત થઈને વાર્તા કહેશો નહિ; જ્ઞાન 
આપવા બેસશો નહિ; તટસ્થ રહીને કહેશો 
નહિ. વાર્તામાં તમે પોતે નાહજો અને 
બાળકોને નવડાવજો. 

ગિજુભાઈ 








